CAN NEWYDD 
PFWFYFRDOD AR Y BEDD, 


Sef y tŷ rhag-derfynedig i bob dyn byw. 


1. P'LE mae ein cyndad Adda? 
Yn y bedd, yn y bedd ; 
A Chain y llofrudd cynta”, 
Yn y bedd; 
Ac Abel dduwiol hwnw, 
Y cyntaf a fu farw, 
A Seth ei frawd sydd heddyw 
Yn gorwedd gyda'r meirw, 
Yn y bedd, &c. 


2, Mae Efa'n dawel odiaeth, 
Heb ymgais am wybodaeth, 
Trwy iddi fwyta'n ddiddig 

O'r pren oedd waharddedig, 
Fe'i rhoddwyd yn llygredig. 
Mewn annedd yn gloedig, &c. 


9. Mae Enos, ŵyr i Adda, 

A Lamech, tad'r hen Noa, 
Methuselah, mae yntau, 

Er cymaint fu ei ddyddiau, 
Yn wael ei wedd gan angau, 
Er's miloedd o flynyddau, &c. 


4. Mae cawri'r cynddiluwiaid, 
A'r oll o'r rhai sydd weiniaid, 
A Noa.dduwiol hwnw, 














Fu'n nofio'r dwfr diluw, 
Sy'n ddigon isel heddyw, 
Hyd foreu deffry'r meirw, &c. 


5. Mae Lot fu yn Sodoma, 
A'r hen Sodomiaid hwythau, 
Mae Abraham a Sarah, 

Ac Isaac a Rebecca, 

A Jacob gyda Leah, 

Yn ogof maes Macpelah, &c. 


G. Pa lemae Esau flewog, 

A deuddeg meibion Jacob, 
Mae hefyd Moses lariaidd, 

Fu gynt yn llawn anrhydedd, 
Ac Aaron ei frawd mwynaidd, 
Yn mynydd Hor yn gorwedd. 


7. Mae Pharo galed galon, 
Ei feirch a'i holl farchogion, 
A. Samson fab Manoah, 
Y cryfaf er oes Adda, 

Sy'n gorwedd yn y gladdfa, 

Gerllaw Estuol Sorah, &c, 


8. Mae pen y cawr Goliah, 

A'i gorff wrth ddyffryn; Elah, 
Ac Asahel gyflym, coeliwch, 
Mal iyrchod gwyllUr anialwch, 
Sy'n gorwedd mewn tawelwch 
O fewn i Betble'm cofiwch, &c. 


9. Mae Dafydd frenin! Israel, 
Mewn lletty eithaf tawel, 
A Solomon, ŵr doetha', 

A fu er dyddiau Adda, 

Sydd heddyw:yn y gladdfa, 
O fewn i Fethle'm Juda, &c, 


10 Mae Jodibyr hen ryfelwr, 
Yn gorwedd yn y! pentwr, 


o 


Ac Absalorn luddedig, 

Fu'n nghrog wrth dderwen dewfrig, 
Mewn ffos yn eithaf diddig, 
Ac arno'garnedd gerrig; &c. 


11. Mae Samuel ac Ezra, 
Ruth, Job, a Jeremiah 
Mae Jonah;/ac Esaiah, 
Ac Amos, Obadia, 

A Micah, Nehemiah, 
Joel a Sephaniah, &c, 


19: Mae y Proffwydi penaf, 

O Moses i'r diweddaf, 

A Paula'r Apostolion, 

A Stephen a'r Merthyron, 

A Judas fradwr creulon, , 

Sy'n gorwedd gyda'r meirwon, &o. 


19 Y mae pob cenhedlaethau, 
O bob rhyw.iaith a lliwiau, 
Breninoedd, Breninesau, , 

Fu gynt ar ei gorseddau, 

Y gwael'r un gradd a hwythau, 
A welir heddyw'n ddiau, &c. .. 


14. Mae llu o bob rhyw oedran, 
O'r hynaf hyd y baban, 

Mae'r ie'nctyd beilchion, anhael, 
Fu gynt yn lled ffroenuchel, 
Yn gorwedd heddyw'n ìsel,. 

Yn gymysg gyda'r grafel, &c. 


15. Yn gorwedd mae y cyhydd, 
Y meddwyn gwael a'r llofrudd ; 
Mae pawb, ond dau yn ddiau, 
O dylwyth y cynoesau, 
Yn floedd a miliynau, 
Dan ddwylaw oerion angau, &c, 


.16 Cawn ninnau'n fuan orwedd 
UdYndddigen,gwaeleinnhngweddi ; I 


















o *l 


a 


Y llygaid hyn sy'n syllu 
Fydd,yno wedi pallu, 
A'r tafod sy'n llefaru, 
Fydd wedi hollol dewi, &c. 


17. Y dwylaw hyn fydd yno, | 
A'r traed sydd heddyw yn rhodio, | 
Yfcorff fydd wedi pydru | 
Mewn oeredd annedd wely, 
A'r llwch yn ymgymysgu, 
Hyd foreu'r adgyfodi, &c. 


18 O Dduw, rho ini'n ebrwydd, 

Cyn y bedd, &c., 

Gael gafael ar wir grefydd, 
Cyn y bedd, 

A dyro wir adnabod 

Dy anwyl Fab yn briod, 

Cyn delo'r dydd ymddattod, 

O gwna ni'n buraidd barod, 
Cyn y bedd, cyn y bedd. 
































— Tsnac Thomas, Argreffydd, Aberteifi, 


